
Y GOG LWYDLAS 


Rhodio yr oeddwn a*m calon yn brudd, 


Ar ddydd Llun y bore ar doriad y dydd, 
Mi glywn y gog Iwydlas yn tiwnio mor fwyn 
Ar ochr bryn %chel, ar gangen o Iwyn. 


Pan glywais ei hadlais yn tiwnio mor fwyn 
Ar ochr bryn uchel, ar frigau'r tew Iwyn, 
Gan ofyn iddi gwestiwn, yn ddifrif ddiwad, 
P’le buost ti’r gywen mor hir o dy wlad? 

Mifiim yn rhywle, nis gwn i amcan yn mh’le, 
Y n gorweddynfarwaiddyn gaethiawn fylle, 
Yn llechuacyn cysgu mewn llocheS drosdro 
Ac yn awr cefais genad i roi tro yn eich bro. 

Mae iti gan’croesaw, ni dd’wedai ondy gwir, 
Mae hiraeth am danat ar íôr ac ar dir, 

70 


s 


Amlgaei dy glywed yn tiwnio’r hen dèn, 
Am danat ti’r gwcw bydd llawer o son. 

Ni allai ddim canu na ’hedeg ychwaith, 
Mae ’mrest i’n rhy ysgafii i gynnal y gwaith, 
I ffwrdd yr âf ymaith, íy adar sydd fan, 

A chyn dydd gwyl Ifan fe dderfyddfy nghân. 

O’r gwcw bach Iwydlas ni chredai ddim by th 
Dy fod ti’n cael canu ac eiste’ ar dy nyth, 
Na magu dy gywion yn dirion ar dwyn, 
Gwell genyt ti o lawer gael ’hedeg i Iwyn. 

Mae gyda mi aderyn a elwir y gwas, 

Mae o yn cydeisteud gyda’r gwcw bach las, 
Yn casglu bwyd imi a’m cadw rhag gwall, 
A minau yn canu o*r naiU bren i’r llall. 

Fy amser i ganu y w Ebrill a Mai, 

A haner Mehefin, chwi wyddoch bob rhai; 
I ffwrdd yr af ymaith, a’m hadar sydd íân, 
Achyndydd gwyi Ifan fe dderfydd fynghân» 


H 


HIRAETH MAB AR OL BI 
GARIAD. 

Yn y môr y mae pysgodyn, A,B,C, 

Ac ar y traeth yr wy’n ei ’mofyn, 1, 2, 3. 
Yn yr ysgol mae dysgeidiaeth, A, B, L, ao 
O, P, Q, 

Ar fy nghalon fach mae hiraeth, RacS, Tacü 

Mae blodan íFeind y’ngardd y ^ard^ner, às. 
Ac enw rhai’n yw caru’n ofer, vc. 

Torwch i mi bwys o rhei’ny, &gí 
Pel bwy’n cofio cywir garu, &c. 

Llawn yw’r môr o sand a chregyn, &c. 
Llawn yw’r ŵy o wyn amelyn, &c. 

Llawn yw’r coed o ddail a blodau, &ic. 

A llawn o gariad merch wyf finau, &c. 

Pan o’wn yn rhodio mynwent eglwys, &c. 
Dysgwyliwn am le teg i orphwys, &c. 
Tarawn fy mhwys ar íedd f’anwylyd, &e. 
Mi glywn fy nghalon fach yn symud, ârc. 

Haen o bridd a cheryg hefyd, &c. 

Sydd rhyngwyí fi a chorph f anwylyd, àc. 
A phedair astell wedi eu hoelio, &c. 

Pe bawn i’n well mi dorwn hono, &c. 

Trwm yw’r pridd, a thrwm yw’r ceryg, &c. 
Trwm yw calon pob dyn unig, &c. 

Tryma peth tan haul a lleuad, &c- 
Yw canuffarwel lle bo cariad, &c. 

70 


D¥ DWYLLO MAE. 

EfelycUad o Bewaref gan Longfellm^ 

Adwaenwn eneth dlos ei gwedd—- 
Gochel hi; 

O dan ei gwên mae miniog gledd— 
©wylia, gwylia di; 

Dy dwyllo mae, na choelia hi. 

Mae ganddi’r llygaid tlysaf gawn— 
Gochel hi; 

Edrycha yn ddeniadol iawn— 

Gwylia, gwylia di; 

Dy dwyllo mae, na choelia hi. 

Ei gwallt sydd o’r prydferthaf liw— 
Gochel hi; 

Pob peth a dd’wed anwiredd yw— 
Gwylia, gwylia di; 

Dy dwyllo mae, na choelia hi. 

Ei gwallt rydd it’ fel arwydd serch— 
Gochel hi; 

Fel hyn dy wneyd yn ffwl mae’r ferch— 
Gwylia, gwylia di; 

Dy dwylio mae, na choelia hi. 

Mae heddyw’n wên a mêl i gyd— 
Gochel hi; 

Am hyn cai eto dalu’n ddrud—• 

Gwylia, gwylia di; 

Dy dwyllo mae, na choelia hi. 

G. J. JoNEs (Gutyn Glan DuIm.) 

M, St. Acad^my, Llundain. 

A ryrafwyd gan H. Hwnplireys. Gaermý^n. 

70 


